


X 










AM. A'T 
NMDDFEFYN: A CHADW BRYDAINy 0:1 


Tawy ATTAL 


cr. 
_—_ 


x CHOLERA. MORBUS, 


we ARW 'BERYGLON ERAILL, 


“A Rig iidailrioh adal. yw 4] fiydd 1831.” 


dr ye | t 
De Ju RICHARD WILLIAMS, MD oet IF 


Y — - 
Wn "y 2 ŷn 
ï U > a 


j CENIR AR “ CREIGIAU LLANBERRIS, y 
SA 


1 NESHRWCH FYutaniaîd tynêr, rhae' 'n amser ini'n AI 
1: 'miofyn zi dyupâredd y mwynaidd Iesu niawr. WW 
— Mae'rfarm uwch ben'ein hŷiys; peth trwm ar swydus, yw; So 
'O gwelwn achos gwylio; a deffroi i “mhofyn Duw, 


2 Mae' T fri-march fel yn.tramwy ar hyd y ddaear honi; 


Rhag oîn eu. hergyd, chwer waidd mae'n AMEN Taweb< 
, bron: A 


Y dua a' r glas ei gleddau a a'r HN ar 'LWFBaU gynn iiyn a'b 
Du Tm ena: n gwlad yn glydwedd yn dy amgeledd Fn 


(bob d 


a“ 














2 
9. March du, yr hwn ysy'rnewyn, fu' gei dycbiyn dwys, 

O'i achos yn Iwerddon bu boen a dirfawr bwys; 

'Tra bu ar wmmon moroedd y bobloedd yno yn byw, 

O cofia, cofia Gymra, tydi waredodd Duw ! 


4 Feglywodd pobl Bristol swn carnau y march coch, 
Nes o'ent/o: fawr i fychan yn griddfan yno'n groch; 
Otan ei erchyll garnau aeth torf i'r bedd o'r byd, 

I orphwys nes daw galwad i godi'r meirw i gyd. 


v 9 Trigolion Bristol welodd eu tai yn fflamau tân, 

A'r cleddyf dur yn ysgwyd o hyd yn ddiwahân, 

A thros ddau cant o bobl yn farwol yn y fan; 

O 'r gofid mawr yr dychr ynllyd, a'r arswyd ddaeth i'w rhan T^ 


6 Trwy Nottingham a Llundain bu llefain a rhai yn 
lladd, 
A'i holl drigolion gwiwlan yn griddfan o bob gradd ; 
Morganwg oll a Mynwy fu'n diodde c'ledi clwy” : 
'Gobeithio'r fath ni welir o fewn i Ferthyr mwy. 


/ Bu Gwrecsam a Rhiwabon i gyd a'u bronau'n brudd; 


Y Waeddgr ug a Threffynnon, rhag ofn rhyw ddigllon ddydd; 


A'r coch-farch yn ddychrynllyd yn peri trymllyd fraw : 
Ond moled pawb o'u calon; Dduw'r Ion a'i cadwodd draw, 


8 Y gloyw las ei gleddau, sef anpau, â'i saethau sydd 
Yn peri poen a blinder, â'galar yn ddigudd ; 


Mae'n diwedd ninau yn dyfod, cawn weled hyny ŷn. wir, 
Fe'n gyrir bawb i'r gweryd anhyfryd cyn b'o Mg. on 











LDT cu — Mad —— __ 
A “ M ia ge: td dy * eu; 


E.e 
meucwdio Ues Ro. 












i ” 
a> RPt ec z 


A phlant am eu rhieni, sy'n dioddef cleddi clir. 


AW gadw'r pla dychrynllyd o furiau Brydain fawr, 


9 

9 O fewn i Rwsia, er arswyd, bu clefyd megis.cledd, . . 
Yn gyru miloedd lawer bob dydd o'r byd i'r bedd ; 

Heb brisio hen nac ieuanc, gwreng na boneddig chwaîth, 
Ond pawb yn gorfod myned i'r trag 'wyddoldeb ngafth IA 


10 Y fam yn gorfod teithio, a gado ei phlentyn gwiw, 
A'r gwr oddiwrth ei briod i'r bedd o blith y byw, 
A'r plentyn bach yn marw mewn chwerw boen a chur; 
Fel hyny par'odd adfyd anhyfryd amser hir, 






11 Y clefyd oedd mor drymed, mae'n galed dweyd y g gwir, o 
Ac angau yn prysur fedi, trwm oedd y cleddi clir ; e 
'Roedd mwy bob dydd yn meirw o'r pla oedd yn eu plith, 
Na fedrai neb gael beddau ii bawb o'r dyrfa byth, 


12 O! alar mawr ac wylo oedd yno o ddydd i ddydd, 
Yr haint yn lladd ugeiniau, a'r byw a'u bronau'n brudd, 
Yn cario cyrph y meirwon, a gwaelion oedd eu gwawr, 
I'w gadael wrth y miloedd yn nyfroedd moroedd mawr. 


19 Drwy lawer iawn o wledydd, a mawrion drefydd draw 
Ni chlywir dim ond ochain, a llefain ar bob llaw, 
Gan wŷr ar ol eu gwragedd, a gwragedd am eu gwŷr, 


14 Perthynasau am eu gilydd, mae'n drist yr hanes hon, 
Sy a galar ar eu gwaelod, o hyd yn brudd eu bron; 
Gweddiwn ninau'n ddiwyd ar Dduw bob munud awr, . 










ŵ 
15-Bweddiwn, ô gŵeddipn, a a Town A O a Tim; ; 
Fe ddaeth y cìeíyd chwerwedd i' ì 'n hoywedd ynys: ni!. ; 
Mìê faer ì iawn mewn dalar. yn Lloegr, hardd ei Ìlun,, 
Rh g ofn y poenau getwin, m mae dychryn ar bob dyn, 






'ŵ Yw Siniderlind mae galar, sef” cn Lloegr iawn;. 
Rhag ofn yr haînt annedwydd, foreuddydd. a phrydnlawn; 
Waitli yno Jfadd! bu'i r r clefyd, a yetnynllyd arswyd WR 











O trown. o Jwybr pecliod. am 'gymmod Iesu gwìw,. 
o' wn nidalu diolch i Yr CH DH am, gael bywi ì 






O 





